
CAN SYLWEDDOL, 


Myfyrdod mewn Mynwent, 

D Y C H Y ]\ í Y G 


Gan j diweddar Ebenezee Thomas, (Eben Fardd.) 


Ton—Mentra Gwen ( Cywaìr Lleâdf,) 


Mewn mynwent ryw ddiwrnod, 

Dyma’r gwir, dyma’r gwir, 

Fe hedòdd fy myfyrdod, Dyma’r gwir, 

I blith y tawel deulu 
Sydd yn y llwch yn llechu, 

Heb air o gyfeillachu, 

Ond pawb yn esmwyth gysgu, Dyma’r gwir. 


Wrth edrych ar y beddau, Dyma’r gwir, 
Mi gofiais am ugeiniau, Dyma’r gwir, 
O’m fifrynds a’m hen gyfeillion, 

A rhai perth’nasau tirion, 

Oedd yno gyda’r meirwon, 

Gan angau’n garcharorion, Dyma’r gwir. 


23 


2 


’Roedd yno’n siwr er syndod, Dyma’r gwîr», 
Ryw filoedd o fabanod, Dyma’r gwir, 

Gan angau wedì eu torì 
O’r byd i’r bedd i bydru, 

Heb gesail i’w cynhesu, 

Nes delo boreu codi, Dyma’r gwir. 

Yn mhìitb y tawel deulu, Dyma’r gwir, 

’Roedd bechgyn ifaingo heini, Dyma’r gwir,, 
Mewn beddau wedi eu cuddio, 

A’u tegwch wedi gwywo, 

Trwy angau yn nhir angho’, 

Pa galon baid a theimlo, Dyma’r gwir 

A’r merched ifeingo harddaf, Dyma’r gwir, 
Oedd yno fel y gwaelaf, Dyma’r gwir, 

A’r lìwch yn lìon’d eu genau, 

Heb yngau dan law angau, 

A thyna’r modd ’r awu niuau 

I’r bsdd, mor wir a hwythau, Dyma r gwir. 

’Does yno un gwahanîaetb, Dyma r gwir, 
Rhwng neb o’r wael gwmnîaeth, Dyma’r gwir,, 
Yr henaint mwyn pen llwydion, 

A phawb o’r cawri cryfion, 

Sydd yno’ü gydraddolion, 

Ni waedda’r bedd ddim digon, Dyma r gwir. 

Y boceddigion pena’, Dyma’r gwir, 

A’r bîwntyri fu’n cardota, Dynm’r gwir, 

Sydd yuo yn oydleobu. 


OC., -! ífcfe 7 


$ 


Fal pîant yr un rhieni, 

A’r cyfoeth wedi ceínu, 

I arall i’w feddianu, Dyma’r gwir. 

I’r bedd fe aifif pob oedran, Dyma’r gwir, 

Ryw awr y mawr a’r bychan, Dyma’r gwir, 
’Doea dim all rwystro angau 
Roi terfyn ar ein dyddiau. 

Pan ddel i fyny’n horiau, 

Ehaid myn’d i’r bedd heb ammau, Dyma’r gwÌR.- 

Geír yno hoff rieni, Dyma'r gwi; 

Lawr yn y llwoh yn llechu. Dyma’r gwir, 

A’u pîant yn gorfod begian 
0 ddrws i ddrws dan gwynfan, 

A hwythau yn y graian, 

Heb air o’u genau ailan, Dyma’r gwir. 

Mae gweîed ein cyfeiliíon, Dyma’r gwir, 

Yn gorfod oroesi’r afon, Dyma’r gwir, 

Yn ddychryn mawr i’r cryfa’, 

Wrth feddwl am y dagfa; 

Ond beth yw’r dychryn yma 

At dd’od i’r farn ddiwedda’? Dyma’r gwlr. 

Pan fyddo ’r holl fynwentydd, Dyma’r gwir,. 

Yn agor gyda’u gilydd, Dyma’r gwir, 

Bydd tyrfa ddirifedi 
O’r llwch yn adgyfodi, 

A phawb o’r duwiol deulu 

Ddo’nt lan ar ddelw lesu, Dyma’r gwfr. 



